Swyddog  Meddygol 


GYFLWR  IECHYD 


DOSBARTH  DINESIG  LLANGEFNI 


am  y flwyddyn  1956 


GAN  GORFFORDDI  ADRODDIAD  Y 

Swyddog  Iechyd 

W.  ROSSER  HARRIES,  M.S.I.A.,  M.R.San.I. 


Y Cadeirydd  a Chynghorwyr. 
Oyngor  Dinesig  Llangefni. 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddiges  a Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  yr  adroddiad  am  y flwyddyn  1956. 

Bu  ychwanegiad  o 100  yn  yr  amcangyfrif  o'r  boblogaeth 
o'i  gymharu  a’r  flwyddyn  gynt,  ac  mae  nifer  y tai  oyngor  wedi 
ychwanegu  69. 

Ychwanegodd  y nifer  Genedigaethau  Bywanedig  o 49  yn 
1955  i 65,  y gwryw  of  20  i 59  ond  llai  o bed air  o fenywod. 

*Roedd  pedwar  o'r  genedigaethau  hyn  yn  anghyfrefchlon,  ychwanegiad 

0 ddau.  Mae  llai  o un  yn  rhif  Genedigaethau  Marwanedig.  Xmddengys 
nad  oedd  ond  un  marwolaeth  ymysg  y plant  o dan  flwydd  oed,  y rhif 
yma  hefyd  yn  cynwys  rhai  dan  4 wythnos  oed  (neo-natals) . 

NI  fu  un  marwolaeth  Mamol  yn  y flwyddyn  arbennig  hon. 
Gyda  Marwolaethau  Gyffredinol  (pob  oed)  yr  oedd  14  yn  wryw  a 
8 yn  fenyw,  y cyfan  yn  22  yn  erbyn  y cyfanswm  o 27  yn  1955* 

Erif  achos  marwolaethau  oedd  Clefydau  y Galon,  sef  4 
gwryw  a 5 menyw  (fe  farwodd  5 wryw  a phedoir  menyw  o’r  clefyd 
hwn  yn  1955).  Be  farwodd  4 gwryw  a 2 fenyw  yn  1955  o'r  -Anafiant 
llestriog  y gyfundrefn  nerfau  tra  ond  un  gwryw  yn  1956.  Bu 
marwolaethau  o achos  canser  yn  4 a v i gymharu  a 10  yn  1955.  Mae 
hyn  yn  ychydig  o galondid  pan  clywir  gymaint  y dyddiau  hyn  am 
y salwch  arbennig  yma. 

0 ganlyniad  i Ddarf odedigaeth  yr  Ysgyfaint  bu  farw  un, 
tra  yn  1955  ni  fu  farw  yr  un,  Rhestrwyd  fod  yn  y Dosbarth  Dinesig 
am  1956  dau  berson  gyde'r  celfyd  hwn. 

Ynglyn  a Ghlefydau  Heintus,  rhestrwyd  tri,  cyffelyb 

1 1955.  Eto,  am  y seithfed  flwyddyn,  ni  chafwyd  yr  un  Diphtheria. 
Mae  nifer  y Freeh  Goch  i lawr  o 69  yn  1955  i 18.  Did  oedd  un 
Gwaedlif  0*1  gymharu  a 8 yn  1955,  ac  un  clwy  Scarlet  yn  erbyn 

yr  un  am  y flwyddyn  gynt . 

Mae  yn  amlwg  felly  fod  y flwyddyn  1956  yn  dangos  peth 
welliant  oddiwrth  Olefydau  Heintus.  I'r  cyflwr  boddhaol  yma 
mae  lie  ± ddiolch  i Feddyg  y Sir  am  ei  drefniant  gyda  chliniciau 
a chyf leusterau  er  cael  gwahanol  gwpog  imiwnio,  ac  i'r  meddygon 
teuluaidd,  bydwragedd,  gweineddesau  a'r  ymwelwyr  iechyd. 

Eto,  fel  yn  y blynyddoedd  cynt,  mae  sylwadau  y Meddyg 
Iechyd  Gyhoeddus  am  y flwyddyn  1956  yn  awgrymu  fod  cyflwr  anfodd- 
haol  yn  gorffosiaeth  y dref.  Deallir,  fodd  bynnag,  fod  camau 
arbennig  yn  cael  eu  gweithredu  i walla  y cyflwr  arbennig  hwn. 

Dymunaf  ddiolch  a llongyfarch  y Oyngor  am  adeiladu  69 
o dai  yn  y flwyddyn  arbennig.  Ni  ellir  byth  osgoi  y ffaith  fod 
amgylchfyd  gweddus  bob  amser  yn  gefnogaeth  i walla  iechyd  y 
cyhoedd . 


Ni  fum  yn  mynychu  fel  Swyddog  Meddygol  Iechyd  ond  am 
bedwar  mis  o'r  flwyddyn,  1956,  felly  teimlaf  fel  atal  fy  awgrym- 
iadau  a sylwadau  hyd  adroddiad  am  y flwyddyn  1957. 


Mae  cyflwr  glendid  y Dosbarth  Dinesig  yn  gwella  yn 
raddol  fel  y gwelwch  oddiar  adroddisd  y Swyddog  Iechyd.  Brbyn 
adroddiad  1957  bydd  y Gyfraith  Glendid  Bwyd  wedi  bod  mewn  grym 
am  beth  amser  a bydd  haws  rhoi  mewn  ysgrifen  ein  barn  arni  gyda 
pherthynas  i Fasnachdai  mewn  Dosbarth  Dinesig  o faint  Llangefni 
Sicrhaodd  y Swyddog  Iechyd  fod  pob  Masnachwr  yn  cael  llyfryn 
i ddwyn  ei  sylw  i*r  gofynion.  Bydd  y flwyddyn  1957  yn  rhoi 
born  or  ei  gweithrediadau . 

I orffen,  dymunaf  ddiolch  i’r  Gadeirydd,  a*r 
Cynghorwyr  oil,  y Olerc  a'r  Swyddog  Iechyd  am  gyd-weithrediad 
a diddordebo  Gyda*r  teimladau  hyn,  gwelof  sefyllfa  Iechyd 
Oyhoeddus  Dosbarth  Dinesig  Llangefni  yn  raddol  yn  datblygu  yn 
ffafriol  iown. 

Gan  fod  sefyllfa  y Swyddog  Meddygol  yn  owr  yn  barhool 
bydd  ei  odroddiaa flynyddol  i law  ynhynt  yn  y dyfodol. 


Ydwyf,  eich  ufudd  was, 


Arthur  Jones, 


Swyddog  Meddygol  y Dosbarth 


o 


fiyfyniadau  o Ystadegau  Bywyd  ac  Iechyd 
Ystadegau  Cyffredinol 


Aceri  .Arwynebedd  . . . • * • 

.Amcangyfrif  y Oofrestrydd  Cyff redin  ovr  boblogaeth 
ynghanol  y flwyddyn  1956. 

Cyfrifiad  Poblogaeth  1955  . . * • * • 

Rhif  tai  preswyliedig  ...  • • • 

Rhif  tai  Gynghor  ...  * • • 

Gwerth  mewn  treth  ...  ... 

Swrn  cynnyrch  o dretb  ceiniog..  ... 


2510 

2540 

2440 

896 

460 

£40,841 

£164 


Yst  ad e g a u Byw yd  > 


Genedigaetbau  Bywanedig. 


Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

39 

22 

61 

Anghyf re it hlon 

1 

3 

4 

40 

25 

65 

S3E= 

Graddeg 

genedigaethau 

yn  ol  y 

fil  0 amcangyfrif 

y boblogaeth  = 25.6.  Graddeg  Genedigaethau  am  y blynyddoedd 

1951  = 17. 1;  1952 

= 20.5;  195. 

3 = 15.6; 

1954  = 22.4;  1955 

Graddeg  genedigaethau 
Fo'n  = 16.0  a Llangefni  = 22.5. 

Cymru  a 

Lloegr  = 15.7 f Sir 

Genedigaethau  Marw 

anedig. 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

1 

1 

2 

Inghyfreithlon 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

mmLm 

' 

A . 

Graddeg  genedigaethau  Marw-anedig  yn  ol  y fil  o*r 
genedigaethau  (bywanedig  a marwanedig)  oedd  29.8.  Graddeg  y 
flwyddyn  1955  oedd  57.7*  Bid  oedd  un  marwanedig  yn  1954. 
Graddeg  marwanedig  y Sir  oedd  28.5;  Cymru  a Lloegr,  23.0. 

Graddeg  Marwanedig  yn  ol  y fil  0 amcangyfrif  y 
boblogaeth  oedd  0.8;  Sir  ion,  0.46;  Cymru  a Lloegr,  0.37. 


Marwolaethau  (Pob  Oed) 


Gwryw 

14 


Benyw 


Cyfanswm 


8 22 


Graddeg  y Marwolaethau  yn  ol  y fil  0 amcangyfrif  y 
boblogaeth  oedd  8,7;  11.1  yn  1955;  8.0  yn  1954;  a 10.4  yn  1953. 

Graddeg  Marwolaeth  Sir  Bon  oedd  14.3;  Cymru  a Lloegr,  11. 7. 


Marwolaeth  Mamol. 


Dim  un. 


o 


Graddau  Marwolaethau 

Babanod  o 

dan  Flwydd 

Oed . 

Gwryw 

Benyw 

Cyf answm 

Cyf re ithlon 

0 

1 

1 

Anghyf re ithlon 

0 

0 

0 

i o i; 

1 

1 

Mse»r  ffigyrau  uchod  yn  cyfeirio  hefyd  i fabanod  o 
dan  bedair  wythnos  oed.  Felly  mae  y Marwolaeth  Cyn-gani 
yr  un  fath  a ffigyrau  Marwolaeth  Babanod . 

Graddeg  Marwolaeth  Babanod  (a  Qyn-geni)  yn  ol  y fil 
o enediagaethau  byw-anedig  oedd  15.4;  40.8  yn  1955. 

Graddeg  Marwolaeth  Babanod  Sir  Fon  oedd  25.0; 

Cymru  a Lloegr,  25.8. 

Graddeg  Marwolaeth  Cyn-geni  Sir  Fon  oedd  17.0; 

Cymru  a Lloegr,  17,0. 


ACHQSION  UA5UQLAETH  GYP  A * R NTFFR  YN  Y DOSBAKTH  DINESIG 


Achos  Marwolaeth 


G 


B 


1. 

2. 

5. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

15. 

14. 

15. 


Barfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 
Canser  ystumog 

Canser  ysgyfaint  a’r  bibell  * ’ * , 

Ao ho sion  llidiog  a ffyrnigrwydd  ; 

. ~ , . dyfrllynolion. 

Anafau  llestnog  y gyfundrefn  nerfau.. 
Clefydau  y galon 
Gorbwys  gyda  chlefydau  y galon. 

Clefydau  eraill  y galon 
Clefydau  eraill  cylchrediad  gwaed 
Ysgyfeinwst  ...  " . . . i 

Bronceitus  ... 

Gordyfiant  prostate  (chwaren  wrth  enau’r 

. , . bledren) 

Achosion  anniff iniadwy  ...  ! 

Da mweiniau  wedi  eu  hachosi  gan  foduron 

Damweiniau  eraill  ... 


0 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

0 

1 


1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 


Cyf  answm 


14 


8 


AT ALIA D A RHBOLAFTH  CLEFYDAU  HEINTUS 
Clefydau  Nodedig  (arwahan  i Ddarf odedigaeth ) 


IsDl  .yn  dangos  Clefydau  afr  rhif  yn  ol  oedran. 


.C’laf  yd 

,0 

&L 

dan,  Un  j 
oedi  oedi 

2 

3 1 

4 

5-9 

j 10-14 

j 15-24 

25  a 

throsodd 

Oed 

diwybod 

I 

jPas 

- 

r 

j 

1 

1 

j 1 

1 

- 

— 

- 

Y Freeh  Goch 

1 

— 

- 

11 

- 

- 

1 

1 

|Y  Dwymyn  Goch 

_ 

i 

i 

i 

- 

i 

- 

1 

1 

i 

~ i 

- 

— 

— 

-2- 


o 


Darf odedigaeth 

Dou  Ddarf odedigaeth  o’r  Ysgy faint  a restrwyd  yn 
ystod  y f lwyddyn,  un  ferch  23aln  oed  ac  un  dyn  45ain  oed • 


BUCHgRBCHIAD  AC  IMIWNIQ 

Mae  * r Cynghor  Sir  a'r  Meddygon  Teuluaidd  yn 
gofalu  am  y gwasanaeth  yma. 


Buchfrechiad  y Freeh  Wen. 

Gafodd  26  o blant  eu  buchfrechu  am  y tro  cyntaf 
yn  ystod  y flwyddyn  arbennig. 


Buchfrechiad  yn  erbyn  y Darf odedigaeth 

Mae’r  buchfrechiad  B.C.G.  yn  cael  ei  roddi  gen 
Swyddog  Meddygol  Arbennig  i*r  Isgyfaint  ac  yn  cy d-weitbredu 
a"  Meddyg  y Sir.  Mae'r  cynllun  yn  gofalu  y caiff  pob  baban, 
a enir  i gartref  lie  mae  darf odedigaeth  ynddo , y buchfrechiad 
fel  amddiffynf a rhag  y clwy.  Hefyd  caiff  y rhai  sydd  mewn 
cyffyrddiad  a’r  cleifion  y buchfrechiad  yma.  Yn  ystod  1956, 
cafodd  9 y buchfrechiad  o ganlyn  cyffyrddiad. 


Imiwnio  yn  erbyn  Diphtheria . 

Cafodd  55  o blant  eu  himiwnio  yn  ystod  1956,  ac  allan 
o rhai  hyn  cafodd  34  eu  himiwnio  yn  erbyn  y Pas  hefyd. 


REPORT  OP  TEE  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR  POP  THE  YEAR  1956 . 
Summary  of  visits  and  work  carried  out  during  the  year , 


Dwelling  houses  inspected  for  nuisances, 

a.  Number  of  houses  visited 

b.  Number  of  inspections 

Number  of  drains  tested  with  colour,  water  or  smoke 
Visits  to  work  in  progress  ... 

Interviews  with  owners  or  representatives 
Dwelling  houses  where  nuisances  abated 
Visits  in  connection  with  overcrowding 
Visits  in  connection  with  infectious  diseases 
Visits  for  disinfection  of  premises.. 

Visits  to  premises  re  vermin  ...  , 

Visits  to  bakehouses,  restaurants,  cafes,  canteens 

and  hotel  kitchens 

Visits  to  ice-cream  premises  ... 

Visits  to  fish-friers  premises  ... 

Visits  to  other  food-preparing  premises 
Visits  re  Shops  Acts  ... 

Visits  to  workplaces  ... 

Visits  re  rats,  mice  and  other  infestation 

Notices  served  T ~ 

a.  Informal 

b . Statutory 

Number  of  cases  in  which  legal  proceedings  taken 


121 

91 

23 

14 

18 

35 

4 

6 

4 
Nil 

26 

16 

5 

18 

Nil 

9 

53 

4 

Nil 

Nil. 


-3~ 


Infectious  Diseases 


Number  of  visits  ...  ...  6 

Number  of  cases  in  which  disinfection  was  carried  out  4 


POOD  HYGIENE 

Number  of  food  premises  by  type  of  business  (excluding 

registered  premises' T, 


Butchers  ...  4 

Grocers  ...  14 

Confectioners  ...  7 

Bakeries  ...  4 

Catering  establishments  (including 
cafes,  restaurants,  hotels)  8 

Number  of  visits  to  food  premises  ...  102 

Number  of  food  premises  unsatisfactory  from  point  of 

view  of  hygiene.  26 


Twenty-six  notices  were  served  on  Food  Premises 
requiring  structural  improvements  for  handling  food  under 
the  new  Food  Hygiene  Regulations,  1956. 


Preserved  Food  - Manufacture  and  Preparation. 

Number  of  premises  registered  under  Section  14  of  Food 

and  Drugs  Pet,  1938.  3 

Number  of  new  applications.  ...  Nil 

Number  of  visits.  ...  8 


Ice-Cream 


Number  of  registered  premises  ...  14 
Number  of  new  applications  ...  2 
Number  of  inspections  ...  16 
Number  of  contraventions  of  the  Heat  treatment 

regulations  1947  to  1952.  Nil 

Fish-Friers  Premises 

Number  of  premises  registered  ...  3 
Number  of  new  applications  ...  Nil 
Number  of  visits  ...  5 


Milk 

Number  of  Dairies  and  Distributors  registered  under  Part  III 
of  Milk  & Dairies  Regulations,  194-9...  3 

Number  of  new  applications  ...  Nil 

Number  of  visits  to  registered  premises  ...  8 


Slaughterhouses 


Number  in  District 


• « • 


1 


o 


Carcasses  inspected  and  condemned. 


1 

Cattle 

dpi ~iv pcR  Sheep  &, 
Calve S| Lambs 

Pigs 

1 

•Number  killed 



663 

38 

4278 

677 

iNumber  inspected 

1 ...  . ~ .... 

663 

38 

4278 

677 

1 

(All  diseases  except  tuberculosis 

Whole  carcasses  condemned 

13 

6 

. 

43 

9 

Carcasses  of  which  some  part 
was  condemned. 

■ 

310 

2 

436 

24 

' 

[Tuberculosis  only 

Iwhole  carcasses  condemned 

i 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Carcasses  of  which  some  part 
was  condemned. 

16 

Nil 

Nil 

12 

Percentage  of  the  number 
inspected  affected  with 
tuberculosis 

2.47$ 

Nil 

Nil 

1.755 

Weights  condemned  (approximate) 


Cattle 

Calves 

Sheep  and  Lambs . . 
Pigs 


Tons  cwts  qrs  lbs 

4 5 2 0 

1 2 12 

15  - 4 

7 1 10 


Total  5 19  1 26 

Knackers  Yards 


Number  registered  . . , Nil 

Number  visited  ...  Nil 


Unsound  Food 


Food  condemned  during  the  year  as  unfit  for  human  consumption 
(outside,  slaughterhouses). 

Quantity  Cwts  Qrs  Lbs 

Butchers  meat  (including  offal)  - _ " _ 

Other  food  (including  tinned 

food)  - 2 2- 


RODEFT  CONTROL 


Number  of  Residential  properties  treated 
Number  of  Commercial  properties  treated 
Total  number  of  properties  treated  by  Operator 
total  number  of  visits  to  properties 


• o • 


• • • 
« 0 0 
• • • 


82 

10 

92 

326 


■5- 


WATER  SUPPLY 


c 


Number  of  dwelling  houses  supplied  by  public  water  mains s- 


a.  Direct  to  houses  ...  833 

b.  By  means  of  standpipes  ...  7 

Number  of  dwelling  houses  dependent  on  wells  for  their 

water  46 

Number  of  wells  found  to  be  contaminated  by  faecal 

matter.  Nil 


DRAINAGE  AND  SEWAGE  DISPOSAL 

Existing  schemes  and  works . 

Existing  schemes  for  disposal  of  sewage  inadequate. 
New  schemes  submitted  to  the  Ministry  during  the  year. 

Extension  or  improvements  carried  out  during  the  year . 

Extension  to  existing  sewers  carried  out  at  Pencraig 
3rd  Section  was  completed  during  the  year. 

Projected  schemes  or  improvements 

Proposed  schemes  include  4th  and  5th  Section  Pencraig 
Development  and  a new  sewer  for  the  Rhosmeirch  area. 

Extent  to  whinh  District  is  provided  with  mains  drainage. 

Approximately  95%  of  the  Area  is  provided  with  main 

drainage . 


REFUSE  DISPOSAL 

Collection  -by  the  Council’s  own  Refuse  lorry  and  made  weekly. 
Disposal  - By  means  of  partly  controlled  tipping  at  Hirdrefaig. 

OFFENSIVE  TRADES 

Number  registered  ...  ...  Nil. 


HOUSING 

1.  Inspection  of  Dwelling-houses  during  the  year. 

(1)  a.  Total  number  of  houses  inspected  for  housing 

defects  (under  Public  Health  or  Housing  Acts)  121 

b.  Number  of  inspections  made  for  the  purpose.  91 

(2)  a.  Number  of  dwelling-houses  included  under  sub-head 

(1)  above  which  were  inspected  and  recorded  under 
the  Housing  Consolidated  Regulations,  1925.  Nil 

b.  Number  of  inspections  made  for  the  purpose.  Nil 

(3)  Number  of  dwelling-houses  found  to  be  in  a state 
so  dangerous  or  injurious  to  health  as  to  be  unfit 

for  human  habitation.  ...  52 

(4)  Number  of  dwelling-houses  (exclusive  of  those 
referred  to  under  the  preceding  sub-head)  found 
not  to  be  in  all  respects  reasonably  fit  for 

human  habitation.  ...  29 


-6- 


o 


2.  Remedy  of  Defects  during  the  year  without  service  of 
formal  Notices . 

Number  of  defective  dwelling-houses  rendered  fit  in 

consequence  of  informal  action  by  the  Local 

Authority  or  their  Officers.  ...  20 

3.  Action  under  Statutory  Powers  during  the  year. 

(a)  Proceedings  under  Section  9,  10  and  16  of  the 
Housing  Act,  1936. 

(1)  Number  of  dwelling-houses  in  respect  of 

which  notices  were  served  requiring  repairs.  Nil. 

(2)  Number  of  dwelling-houses  which  were  rendered 
fit  after  service  of  formal  notices? 

a . By  owners . ...  ...  Nil 

b.  By  Local  Authority  in  default  of  onwers  Nil 

(b)  Proceedings  under  the  Public  Health  Acts. 

(1)  Number  of  dwelling-houses  in  respect  of  which 
notices  were  served  requiring  defects  to 

be  remedied.  ...  ...  2 

(2)  Number  of  dwelling-houses  in  whin h defects 
were  remedied  after  service  of  formal  notices, 

a . By  owners  ...  ...  2 

b.  By  Local  Authority  in  default  of  owners  Nil 

(c ) Proceeding  under  Section  11  & 13  of  the  Housing 
Act,  1936. 

(l)  Number  of  dwelling-houses  in  respect  of  which 


Demolition  Orders  were  mode.  ...  Nil 

(2)  Number  of  dwelling-houses  demolished.  Nil 

(3)  Number  of  houses  awaiting  demolition  Nil 

(4)  Number  of  houses  in  which  undertakings 

accepted  for  use  other  than  for  human  Nil 

habitation. 


(d)  Proceedings  under  Section  12  of  the  Housing  Act,  1936 

(1)  Number  of  separate  tenements  or  underground 
rooms  in  respect  of  which  Closing  Orders 

were  made.  ...  ...  Nil 

(2)  Number  of  separate  tenements  or  underground 

rooms  in  respect  of  which  Closing  Orders 
were  determined,  the  tenement  or  room  having 
been  rendered  fit.  ...  ...  Nil 

4.  Housing  Act,  1936  - Part  III.  Section  26. 

Number  of  houses  in  respect  of  which  Clearance  Orders 


were  made . ...  ...  Nil . 

Housing  Act,  1936  - Part  IV  - Overcrowding. 

(a)  (i)  Number  of  dwellings  overcrowded  at  the  end 

of  the  year.  ...  ...  1 

(ii)  Number  of  families  dwelling  therein..  2 

(iii)  Number  of  persons  dwelling  therein...  10 


-7- 


c 


4.  (b)  Number  of  new  cases  of  overcrowding  reported 

during  the  year.  ...  2 

(c)  (i)  Number  of  cases  of  overcrowding  relieved 

during  the  year.  ...  2 

(ii)Number  of  persons  concerned  in  such  cases.  16 

(d)  Particulars  of  any  cases  in  which  dwelling-houses 

have  again  become  overcrowded  after  the  local 
authority  have  taken  steps  for  the  abatement  of 
overcrowding.  ...  Nil. 


Summary  of  Housing  Defects  and  Nuisances  Remedied  during  the  year . 


Keeping  of  animals 
Offensive  accumulations 
Sanitary  accommodation, 

Drainage  .. . 

Cesspools  and  septic  tanks 


insufficient 

defective 

reconstruction 

repaired 

cleansed 

abolished 

repaired 


Conversions  to  w.c.’s 
Refuse  receptacles 
Food  Stores 
Water  Supplies 
Walls  and  ceilings 
Floors 

Windows  and  ventilation 
Baths,  lavatory  basins  and  sinks 
Staircases  ... 

Coppers  (defective) 

Dampness  ... 

Roofs  and  rainwater  pipes 
Yard  paving 

Chimneys  and  fireplaces 
Miscellaneous  ... 


2 

12 

2 

14 

8 

4 

6 

2 

10 

2 

8 


20 

6 


-8- 


o 


Inspections  under  the  Factories  Act,  1937 . 

1.  Inspections  for  purposes  of  provisions  as  to  health. 


J 

1 1 

— n 

Number 

Number  of 

Premises 

on 

Inspeci  Written* 

Occupiers 

■Register 

tions  ! 

Notices!  prosecuted 

(i)  factories  WITHOUT  MECH-  ! 

1 

AN ICAL  POWER  in  which  , 

22 

28 

2 

Sections  1,2,3»4  & 6 arei 
to  be  enforced . 

1 

(ii)  factories  not  included 
in  (i)  to  which  Section 
7 applies s- 

3,  WITHOUT  MECHANICAL  POWER 
but  enforcement  of  Sections 

1 

1,2,3»4  & 6 by  Local 
Authorities  revoked  by  the 
Local  Authorities  (transfer 
of  Enforcement)  Order, 1938 

b.  Other  i.e.  factories  WITH 

10 

C\J 
1 — 1 

— 

— 

MECHANICAL  POWER . 

(ill)  Other  Premises  under  the 

Act  (excluding  out- 
workers* premises). 

2 

8 

TOTAL 

34 

48 

2 

L Wil  j 

2.  Gases  in  which  defects  were  found. 


i 

Particulars . 

TO 

3 

O 

Pa 

No  - o: 
defec 

Reme 

died 

l coses  in  which 
js  were  found. 

Referred 
To  H.M.j  By  H.M. 
Ins pec  i Inspec 
tor.  tor. 

Number  of 
cases  in 
which 

prosecutions 

were 

instituted . 

S'Tant  of  cleanliness  (S.l) 

3 

Overcrowding  (S.2) 
Unreasonable  temperature 

— 

— 

— 

— 

(S.3) 

Inadequate  ventilation 

— 

— 

— 

— 

— 

(S  .4  ) 

Ineffective  drainage  of 

— 

— 

— 

— 

— 

floors  (S.6) 
Sanitary  Conveniences $>.7) 

— 

— 

— 

— 

— 

a.  Insufficient 

b.  Unsuitable  or  def- 

— 

— 

— 

— 

— 

ective 

c . Not  separate  for 

4 

4 

— 

— 

— 

sexes 

Other  offences  (not  inc- 

— • 

luding  offences  relating 
to  Homework). 

’ 

_ 

Total 

7 

7 

" 

- 

- 

-9- 


